WikipediA 

Harshen Latin 


Harshen Latin ko Latanci ko Latinanci harshen nada 
asali ne daga daular Rumawa, sabida irin girman da 
daular ke dashi, da kuma karfinta hakan yasa yaren zama 
mafi shahara a yankin da Rumawa suka mallaka 
musamman kasar Italiya har izuwa sauran dauloli, masana 
sun tabbatar da cewar yaren Latin shine ya haifar da 
samun yaruka kamar Italiyanci, Portuguese, Ispaniyanci, 
Faransanci, and Romaniyan. Latin, Harshen Girka, da 
Faransanci sunada kalmomin da asalinsu daga sune a 
Yaren ingilishi . Musamman harshen Latanci dana Girka 
suke da mafi yawan kalmomin da ake amfani dasu a 
fannonin ilimin turanci a yau, kamar fannin lissafi, 
bayoloji, Kimiyya, fannin magani, da sauransu. 

Manazarta 


1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (htt 
p://glottolog.org/resource/languoid/id/latil261). 

Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck 
Institute for the Science of Human History. 



Harshen Latin 


Lingua latina 

’Yan 

second language : 100 (2013) 

asalin 

magana 

harshen asali: 0 

Language 

• Indo-European languages 

family 

• Italic languages 


• Latino-Faliscan languages 

• Harshen Latin 

Baƙaƙen 

Latin script 

rubutu 

Lamban rijistar harshe 

ISO 639-1 

la 

ISO 639-2 

lat 

ISO 639-3 

lat 

Glottolog 

latil 261 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/latil 261 )W 




Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Harshen_Latin&oldid=54751" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 23 Disamba 2019, da ƙarfe 16:32. 

An samar da muƙaloli a ƙarƙashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 

































